WicipediA 

Norwyeg 


Iaith swyddogol N orwy ac un o'r ieithoedd Germanaidd 
gogleddol ydy'r Norwyeg. Fe'i siaredir gan tuag at 4,7 
miliwn o bobl yn Norwy . Mae hi'n perthyn i is-grŵp 
gorllewinol y gangen, ynghyd a'r Islandeg, y Ffaröeg a'r 
iaith farw Norn a siaradwyd yn yr oesoedd Orkney a 
Shetland hyd at y 18g . 

Mae dwy ffurf swyddogol yr iaith ysgrifenedig: bokmâl 
(iaith llyfrau) a nynorsk (Norwyeg newydd). Mae bokmâl 
yn deillio o ffurfiau Daneg a siaradwyd yn ninasoedd 
Norwy pan oedd y gwlad yn perthyn i Denmarc. Ffurf a 
greuwyd yn y 19g gan Ivar Aasen ar sylfaen 
tafodieithoedd byw Gorllewin Norwy ydy nynorsk. 

Enghreifftiau 


Rhagenwau 



Cymraeg 

laeth 

Llyfrau 

Norwyeg 

Newydd 

Person cyntaf 
yn unigol 

Fi 

Jeg 

Eg 

Ail berson yn 
unigol 

Ti 

Du 

Du 

Trydydd 
person yn 
unigol 

Fo/Hi 

Han/Hun/Det 

Han/Ho/Det 

Person cyntaf 
lluosog 

Ni 

Vi 

Me 

Ail berson 
lluosog 

Chi 

Dere 

De 

Trydydd 
person lluosog 

Nhw 

De 

Dei 


Norwyeg (Norsk) 

Siaredir yn: 

Norwy 

Parth: 

Ewrop 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

4.7 miliwn 

Safle yn ôl nifer 
siaradwyr: 

111 

Achrestr 

ieithyddol: 

Indo-Ewropeaidd 

Germaneg 

Gogleddol 

Scandinafeg 

Ddwyreiniol 

Norwyeg 

Statws swyddogol 

laith swyddogol 
yn: 

Norwy 

Rheolir gan: 

Cyngor laith 
Norwy("Sprâkrâdet") 

Codau iaith 

ISO 639-1 

no 

ISO 639-2 

nor 

ISO 639-3 

nor 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 






Bod 


Cymraeg 

laeth Llyfrau 

Norwyeg Newydd 

Wyf i 

Jeg er 

Eg er 

Wyt ti 

Du er 

Du er 

Yw e 

Han er 

Han er 

Ywhi 

Hun er 

Ho er 

Ywhi 

Det er 

Det er 

Ydyn ni 

Vi er 

Me er 

Ydych chwi 

Dere er 

De er 

Ydynt nhw 

De er 

Dei er 


Brawddegau Enghreifftiau 


Cymraeg 

laeth Llyfrau 

Norwyeg Newydd 

Dwi'n ddysgu Norwyeg 

Jeg laerer norsk 

Eg laerer norsk 

... ydw i 

Jeg heter... 

Eg heiter... 


i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 

ndex.php?title=Norwyeg&action=edit). 


Wici.dur Chwiliwch am norwyea 
. . - J & 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Norwyeg&oldid=9351510" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Rhagfyr 2019, am 14:49. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






































